કિસાન એટલે ખેડૂત 
અખિલ હિંદ 
ડિસ્રાન જાહેરનામું 


(અખિલ વિદ કિસાત સમિતિએ ૧૯૩૬ ના એગસ્ટતી 
એકવીસમી તારીખે મ'જૂર કર્યા પ્રમાણે ) 


કિસાનોાનુ હકકપત્રક 


૧૯૩૬ ના એપ્રિલતી અગીયારમી તારીખે લખનો મુકામે 
મળેલી અખિલ દિદ કિસાન મદહાસભાએ જે નીચેનો ઠરાવ મજુર 
હતો એમાં કિસાન ચળવળના ઉદ્દેશો અને મુખ્ય જવાબદા- 
ત્રે!નુ' નિરૂપણુ થયુ' છે:-- 
કિસાને,, કામદારો અને ખી'ન શોષિત વ્ગી માટે અશિંક 
વણુમાંથી સ'પૂર્ણુ મુકિત મેળવવાના અને સપૂણું આધિક જને 
કીય સત્તા પ્રાપ્ત કરવાનો કિસાન ચળવળને! ઉદ્દેશ છે. 
સર્વ પ્રકારના શેષષ્યુમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે કિસાનોને 
્્રીષ આપવાના આશયથી ક્રિસાનોની તાતાલિક આચિક અને 
જ૪ીય માંગણીએના ધોરણે એમનુ' સ'ગઠત સાધવાનું' કિસાન 
(વળતું મુખ્ય ફાય છે, ' 
 _સપૂણું રવાત ત્ય માટેની રાષટીય લડતમાં સાથ આપીને, 
ઉત્પાદક વગૌના હાથમાં આધિક ગભને રાજકીય સત્તા મેળવવાને 
'હિસાન ચળવળતે। આશ્ચય છે, 
જ. ર 2 


રળરાત વિશાપીઠ ચંથાળજ 
[ પગરાતી વોવીરટ્ટ વિમામ ] 


ઝતક્રમાજ ન્્લ્ન્ [વત્મ 
વર્મા* ત્૪ ૨2% ૪૨22 


હિંદી પ્રનના એ'શી ટકા જેટલા મેો।ટા કિસાન સમુદાયની 
શય'કર ક'ગાલિયત અને દુદશા એ હિંદી ગ*આરથિક જીવનતી એક 
સ્પણે હકીકત છે. એમની જર્રિયાતો અને એમની માંગો ઉપર 
લક્ષ આપ્યા સિવાય રચાયેલા એવા કેઇપણુ આથિક કે ર1જજઝીય 
કાય કમની રાણ્ીય કાયકમ તરીકે ગણુના ન થઇ શકે. શોષિત રેયત, 
ઉમભડીયા અને કૃવિ-કામદારનાં હિતોને પોતાના કા્યકમમાં મહત્ત્વનું” 
સ્થાન આપનાર સ'સ્થા જ હિદી આમ જનતાના પ્રતિનિધિત્ને 
દાવે। કરી શકે. 

હિંદની રટબ્યાપી રાજકીય સ'સ્થા એક માત્ર હિંદી રદ્ટોય 
અહાસભા છે, અને આમ જનતાના હિતોની ખર્‌- 
દાસ્ત કરવાને! એને! દાવો! છે; એટલે કિસાન જનતાના આાચિંક 
બને રાજકીય પ્રશ્નોને એ સ'સ્યાએ પોતાના કાય કમમાં અમ્રસ્થાન 
શ્માપવુ' ર્‌છે છે. 

હિંદી કિસાનેોની ત્રાસજનક હાલત વિષે આજે દવિધોની 
જરૂર નથી. તાલુકદાર, જમીનદાર, ઇ₹નામદાર અને એવા ખીન્ન 
જર્‌જીવી વર્ગોના દમન નીચે કિસાન આજે ચગદાયેભે છે. પોતાની 
જમીન ખેડતો કિસાન, મહેસૂવધારાની જૂલ્મી પદ્દતિનેો ભેગ બને 
છે. કૃષિ-કામદારને આજે ભૂખમરાની રોજી ન મળે છે; અને 
ગુલામી જેવી એ દશા ભ્નોગવે છે. 

પણુ આવી, આ ભય'કર પરિસ્થિતિમાં પણુ રાપ્ટતા આર્થિક 
અને રાજકીય જીવનમાં કિસાન રાજકીય અને આથિક સુષુષિ 
જોાગવે છે, આથી ખેવડી હાની થઇપ છે. 

છેલ્લા સોળ વર્ષમાં આપણુ ધારાસભ્યો ઉપર બન્ને ૬૨૦૪ 
*માવી હેત તો કિસાનોાની સ્થિતિ-સુધારણુા માટે જે કાતૂતો ધડામા 
હેત તે ઘડાયા નથી; અને દિ'દતી રાષ્રીય રાજકીય ચળવળે પણુ 
શ*મને પરિણામે કિસાનોના તાત્કાલિક અને મૂળમ્ૂત ગરનો તર * 
દુલક્ષ કયુ” છે. 


ડ્ર 


જૂની અને જૂલ્મી એવી જમીન ભેાગવટાની ભને મહેસલની 
પહદદતિ એ કિસાનોના આજના દાજ્નિં મુખ્ય કારણુ છે, એમ 
લખનોના અધિવેશનમાં મહાસભાએ જહેર કયુ છે, 


કિસાનોને જવતા રાખી,૧ઝેમંતી પાસેથી વધારો મેળવ- 
નારૂં શાહીીવાદે રચેલું યત્ર એ આજની જમીન ભેગવટાવતી, 
મદેસૂલની ર 'એઉ જહ ાવની પશતિ- હે. કિસાનોની સ્થિતિ- 
સુધારણાની કાંઈ પષ્યુ ચે! જના ન્યાં સુધી હાથ ન ધરાય ત્યાં સુધી 
થધા પહદતિતો વિજય ન થાય. 


આજના રાજકીય ત'ત્ર હેઠેળ આપષુ ઉદ્દેશો પાર પડી શકર 
એમ નથી. જે સ'પૂણું વિતાશમાંથી કિસાનોને ઉગરવું હેય 
તો તેમણે સુધાઃ મેળવવા લડવું જ *હે છે. રાજકીય તત્ર જે 
“ભા સુધારામાં નડતરરૂપ હોય, અને નડતરરૂપ છે જ, તો એ તત્ર 
“વુ' જ ધટે આમ 1કમાન પ્રશત્તિ એ સ્વાતત્ય સ ગ્રામનો એક 
શામ બની રહે છે. 
ઝે ભ્મા કારણં જ કિસાન પરિષદે સ'પૃર્ણું સ્વાત'ત્ય માટે જાહેરાત 
હરી હતી. કિમાન આંદોલન અને રાજકીય સ'મ્રામ આ રોતે 
પરસ્પરાવલ'બી બને છે, અને એકતી તાકાત સાંથે બીન્નની પણુ 
તાઢાત વધે છે. 

ક્સાનોના પ્રશ્નોમાંથી પ્રેરણા મેળવતી અને એમાંથી પોતાની 
તાકાત મેળવતી એવી રાજકીય ચળવળ આ સ'જેગો। માં આપષુા 
રશને માટે અનિવાર્ય અને જટરી છે. કિસાન સમૂહની સપૃષું 
*ાબાદી થાય એવી ચે।જતામાં નડતરરૂપ થનાર બધી જ મસ્કેલી- 
એનો એટલા માંટે અત આણુવેો જરૂરી છે. જમીન અને રેટી 
આટેની લડત એ રાષ્ટ્રની રાજકીય સ્વાત 2૫ માટેની લડત જ્નેડે 
ભનેડાએલી છે. 

કિસાન સભા કિસાનેનુ' એકય માગે છે. દુઃખ અને દાર્દ્રિમાં 
 કકેલનારા બધાં બળેનો સાષતેો કરવા કિસાનોએ એકત્ર થવાનુ-.-" 


૪ 


કહે છે કિસાનોને સંગઠ્ઠીત કરીને, પોતાના પગ ઉપર એમને ઉભા . 
કરીને કિસાન ચળવળ આજે ખેવડું' કાય સાધે છે. એક તો એ 
એમને અસ'“ખ્ય પ્રકારના શે।ષષુમાંથી ઉમારે છે, અને ખીજી' એ 
એમને રાજ૪ીય સ્તાત'ત્યના ધ્યેય સમીપ લઈ નય છે, 'અતે ગે 
રીતે રાઇ્દીય સ્વાતત્યની લડતને ખીજ ક! પ્રરૃત્તિ ન આપી રાકે 
એવું ખળ આપે છે. 


એક શુભ ચિન્હ છે કૈ દેશભરના કિસાનોમાં રાજઝીય અને 
અઆથિક નાઝૃતિ આવતી ન્નય છે અતે એ પોતાના પ્રશ્નો વિષે 
વિચારતા થયા છે. 


કિસાનેની ન્નગ્ૃતિનું પ્રતિક એ અખિલ હિ'દ કિસાન સમિતિ 
છે. પ્ચેયને પહોંચવા મ!ટે પોતાના લડાયક વર્ગીય સ'ગઠ્ઠતની આવ- 
શ્યકતા «વે એમને સમન્નઈ છે. એકલા ઉભડ, ખેડુ કે કૃષિ-ૂ'' 
દારનું' જ પ્રતિનિધિત્વ કિસાન સભા નથી ધરાવતી; કેટલેક 3 
એ નાના જમીનદારેને પણુ સાથ આપે છે. જમીન ખેડીને પેટમુજ 
કરનાર હિ'દી માત્રતી એ પ્રતિનિધિ સસ્થા છે બ્િિટિશ શાહ 
ગમત તેના સાથીએઃએ રચેલી લોખ'ડી બેડી જે એમને તેડડી હુ , 
તો કિસાનોના થરોએ સ'ગકિત થવું રહે છે? એ ક્ષેત્રમાં કડીએ તે, 
એમણુ હિદના સંપૂર્ણ સામાજક અને આથિક સ્તવાત'2મ માટે 
લડવાનું *છે છે. 

શિટનની એડી નીચે ચમદ'તા હિતને એમણે સ્વતંત્ર, પ્રમ- 
તિવાદી, પ્રન્નસત્તાક એવું આમ વર્ગ નુ' હિ'દ બનાવજાન્‌' રહે છે. ' 
કિસાનોની હાડમારીએ અને એમની માગણીએ ના પાયા ઉપર્‌ જ 
આવા હિ'દ માટેની લડત રચાઈ ચક. 


આ! મૂળભૂત સુધારાએ માટેની લડતની સાથેમાથે કિમાતોએ 
આજન! આથિક ચોકઠામાં શકય એવા સુધારા કરાવવા પ્રયત્ન 
કર્વેો1 “7 જેઇએઃ આ માગે જ મોટી લડત મારેની તાલીમ મળી 


કજ 


ય 


શકે, અને તેથી એ આદશ કિસાનોની દણિ સમીષ સદાએ 


'રખવે જેઈ એ. 


આ ' ઇેતુથી અમે કિસાનોની મુખ્ય અને એછામાં એછો' 


યાદીઓનું' નીચેતુ' હેકક-પત્રક તૈયાર કયું છે. પ્રાન્તિક કિસાન 
સભાએ! એમાં સ્થાનિક જર્રતોતે અતુલક્ષીને સુધારા કર્‌ો શકે. 


મુખ્ય માગણીએ।. 


૧. યુકત પ્રાંત, બ'ગાળ, બિદાર, મદ્રાસ અને આસામર્મા 
પ્રવર્તતી જમીનદારી પ્રયા, મષ્યપ્રાંતમાં પ્રવર્તતી માલગુઝારી પ્રથા, 
અજમેરમાં પ્રવતતી ઉસ્‍તીમારદારી પ્રથા, દક્ષિયુની ખે।તીની પ્રથા, 
ભલખારતી જડનમી પ્રથા, અને પતામદારી પ્રથામાં જમીનતા મોટા 
“ત્રસ્તારેની માલિકી અતે મહેસુલ ઉધરાવીને વિશાળ આવક મેળ- 

વાની પ્રથા છે. એ અન્યાયી દમનકારી અને શોષક પ્રથા છે, 
ડા કિસાન પાસેથી અમાપ મહેસુલ ઉધરાવનાર જમીનદારે। નેશેર 
ગેરેતી બ્યવસ્થા “નળવતા નથી. એટલા માટે જમીનદારીની ગાં 
કધી પ્રધાઓનેો નાશ કરવામાં આવે, અને બધી જમીન ખેડનાર 
કિસાનોને સોંપવામાં આવે અતે રેયતવારી પ્રથાની જેમ ત્યાં પણુ 
આંવક-વેરાની પ્રથા દાખલ કરવામાં આવે. 


૨. રેયતવારી પ્રદેશોમાં પ્રવર્તતી મહેસૂલ પદ્દતિ ખૂમ સુસ્કે- 
લીએ ઉભી કરનારી અને કિસાનેમાં દારિદ્રને વધારનારી નીવડી 
છે. એટલે આવી બધી પહદતિઓનો નાશ કરવામાં આવે અને 
એને સ્યાને ક્રેમશઃ વધતો જતા એવે આવકવેરો જ્યાં પાંચસો 
રૂપીયાથી વધારે આવક હેય અને વધારેમાં વધારે પાંચ સથ્યેરું 
ઝુટુ'બ હેય ત્યાં નાખવો. ( કરવેરાની તપાસ માટે નિમાયેલી તપાસ 
સમિતિએ પણુ આવી જ ભલામણુ કરી હતી. ) 


૩* દેવાનાં અસલ્ર ખો*ન નીચે. અને વ્યાજના શોષક દરેને 
શીધે કિસાનો ખૂખ દમાઇ ગયા છે. કિસાનોની જમીન ગેર€'' 


ર દ 
પ 


હુ. 


જમીનદાર,# શાદકાર કે શહેરીજનેના કખબન્તર્મા ચાલી ગઈ રુ. 


.અને હેજી ચાલી નય છે. આ કારણે।ને લીધે કિસાનતોનું ખધુ' ૪“ . 
જાતુ દેવું અને એનુ ભ્યાજ ૨૬ કરવામાં આવે અને એમને જરૂરી 
ગ્શથિક સહાય આપવાની થોજના કરવામાં આવે. 


“ ૪. જમીન વિનાના અને પાંચ એકરથી એઈછી જમીન ધરાવ- 
નારા કિસાનોને સહકારી ધેરણું ખેતી કરવા માટે જમીન પૂરી 
પાડવામાં આવે. ( એ ઘર ક એ જમીતનું વેચાષ્યુ થડ શકે.નહિ ) 
આને ખેતી થઈ શકે એવી જમીનને જે ત્રોજો ભઃ'ગ આજે સરકાર 
અને જમીનદારોના કબન્નમાં અણુખેડ્યે! પડતર રહે છે તે જમીન 
વિનાના કિસાનોને આપવામાં આગે. 


ઓછામાં ઓછા માંગણીઓ 

નીચેની ઓછામાં એછી માંગણી મેળવવા માટે કિસાને” 
ગ્રકય એવા બધા પ્રયત્નો કરવા:-- 

૧. બાકી મહણૅસૂલ અને ભાડુ ર૬ થાય. 

ર. અતાથિક (એટલે કે જેમાંથી આવક ન થાય ઝવી ]: 
જમીન ઉપરથી જમીન મહેસૂલ ૨૬ ચ!ય. 

૩, મહેસૂલ, ભાડુ અને પાર્ણીના દરોમાં પચાસ ટકાનો 
લટાડે;; પાસેના રેયતવારી પ્રદેશમાં જે મહેસલ કિસાતાનતે ભરવુ” . 
પડતું હેય એનાથી ૦૪ર પષ્મુ વધારે મહેસલ જમીનદારી કિસાનને 
શરવાનું ન હેય. જમીનના માલિક એવા કિસાતાની જમીન ખેડનારા.- 
૪મભડના રક્ષણુ માટે યોગ્ય કાયદા થાય. 

૪. જમીનદાર અને તાલુકાદા? વગેરેની જમન ખેડનાર 
કિસાનોને એમતી જખીન ઉપર એવી ન્નતનો કાયમો હકક મળે ૭ ' 
ગમે જમીનને એ વેચી ન સકે. 


પ૫. ન્યારે પાક નિષ્ફળ જાય ત્યારે #મીનદારે'ની જમીન 
એડઠતા કિસાનનુ' મહેસૂલ માક થાય; જમીન મહેસલ વધાસ્વારી 


છઃ 


બધી પથા ખધ થાય શબને જભીનદારેની જમીનમાં ફરીથી: કેઈ 
.. કેરી મહેસૂલના દર સુકરર્‌ થાય. 


૬. જમીનદારો અને વેપારીએ ઉપર તાત્કાલિક પૂરતો અને. 
કમશઃ વધતો 9તેો! આવક વેરા, મૃત્યુવેરા અને વારસાવેરે નાખ- 
. થામાં આવે. 


૭. ૩૦૪ત[ડી અતે એવાં બીશ્ન ઉધગ્ઃખાં બંધ થાય અતે 
| વેઠની અને એવી બીજ પ્રથાઓને અ'ત અવે. 


૮. કિસાનેોના દેવામાં પાંચ વષની મેકુફી 'નહેર થાય. * 

«. વ્યાજે લીધેલી મૃળ રકમ, એના ઉપરનું વ્યાજ અને 
'જસાતે!ની મિલ્કત અતે જવાબદારીની તાત્કાલિક તપાસ થાય. 

૧૦. મહેસુહા, ભાડુ' અને દેવું આપવાની અશક્ત માટે 

તાની ધરપફડ થતી અટકે, 

૧૧. દિશાની હુકમનામાં અને મહેસૂલ કે ભાડાની રકમ પેટે 
મુકરર કરેલી ઓછામાં ઓછી જમીન, તબેલા, રહેવાનાં મકાન, 
ઘરવખરી, ડેરી અનૅ ખીન્ન ઉપયોગ માટેના ઢોરની જપ્તી- 
માંથી સુક્તિ. 

૧૨. શાહુકારો માટે વ્યાજનો વધારેમાં વધારે દર ૬ ટકાનો 
સુકરર્‌ થાય અને ચકેરટિ વ્યાજની પ્રથા સળ્નને પાત્ર ઠરે. 


૧૩. શાહુકારો માટે લાયસન્સ લ્રેવાતી પ્રય દાપ્પલ થાય. 


રી . ૧૪, રાજ્ય તરય્થી અને સહકારી સંસ્થાએ! તરય્થી જમીન 
“.. ઉપર નાષ્યાં આપવાની પ્રથા દાખલ થાય. એને વ્યાજનો વધારેમાં 
વધારે દર સાદા વ્યાજની રીતે પાંચ ટકા રહે. ચાલોસ વવં 


ચાટે આ રીતે આથિક સહાય અપાય. બધે જ જમીન ઉપર પૈસા 


શમાપતારી એ"'ક ખોશલ્વાર્માં આવે. 


રન 


૧૫. ખેતીની ઉત્પન્ન ઉપરનું, દિ ત્રો વગતુ રેલ્વે નૂર 
“ટાડવામાં આવે. 


૧૬. બધાજ આડકતરા વેરા રદ થાય. ખાસ ઢરીને ખાંડ, 
“કેરોસીન, મીડું, તમાકુ અને દિવાસળી ઉપરની જકાત રદ ચાય. 


૧૭. એક પેસાનુ* પે!સ્ટ કાર્ડ દાખલ થાય. 
૧૮. ખોરાકની વસ્તુઓમાં હુરિદ્દાઈ બધ થાય. 


૧૯. વિનિમયનાં ધોરણા અને નાણાં રાષ્ટ્રીય પ્રતિગધો 
મારફતે ખેતીના ઉત્પાદનની વસ્તુઓના ભાવ ૧૯૨૯ ના ધૌોર્ષયુ 
જશપર્‌ મૂકાય* 


૨૦. જંગલમાં ઉત્પન્ન થતી ધાસ અને ખળતષુ જે 
વસ્તુએ મેળવવા કિસાનના રૂઢીજન્ય હકકેાનુ' રક્ષયુ થાય. ' 
ચરાવવા માટે લેવામાં આવતે વેરે! રદ થાય અને ચરાણુ જ*. 
ભને ખળતણું અગગેના તિયમે। ઘડવાનો અધિકાર ગ્રામ્ય પ'ચા' 
તોને સૉંપત્રામાં આવે. તળાવે।, નદીએ વમેરેતો ઉપવે।મ ટરવાનો 
સ'પૃણું છૂટ કિમાનોતે મળે, જ'ગલી જતાવરેના ત્રાસમાંથો બચવા 
માટે કિસાનોને હથિવાર ધરાતવાને પરવાતે। મળે. આવા જનાવ- 
રનાં નાશ ખદલ એમને સ“નન થાય ભતે જયાં જમીનદારો 
આવા કારણે સળન કરે ત્યાં એવે! વતાવ સકને પાત્ર ઠરે. 


ર૧. પ'ચતી માલિકીની એવો બધી જ જમીન, પછી એવી 
માલિકીનો આરભ ગમે તે સ'ન્નેગામાં થયે! હેય, તા પણુ તેનો * 
“વહિવટ ગ્રામ્ય પ'ચાયતેોને સોંપવામાં આવે. ર 


ર૨. સ'ગકિત રીતે કિસાનો પાતાના મૂળભૂત હકકોનુ' ર્ક્યું . * 
કરી શ્રકે એ હેતુથી કિસાન-સ'ધેોનું રક્ષણુ કરતો એક કાયદો * 
“લડવામાં આવે. 


દ 


૨૩, પગારમાં ઓછામાં ઓછું ધોરયુ કે | જેનાથી પગાર, 
નીચે ન જઈ શકે તે સુકરર થાય; અને અકસ્માતની મદદને કાયદે” 
અધા જ ગૂષિ-કામદારોને લામુ પાડવામાં આવે. ક 


૨૪. મજ્યસ્થ અને પ્રાંતિક કરવેરાના ૭૫ ટકા જેટલે 
એજે, સ'યુકત રીતે ધનિક વર્ગો ઉપર નાખવામાં આવૅ અને 
આવકને! પ'ચોાતેર ટકા જેટલે ભાગ કામદારો અને કિસાનો માટે 
વપરાય. 


ર૨૫. શેરડીતી કિમતતી નીચામાં તીચી મર્યાદા આંકવી અને 
એને અ'ગેના કાયદા ( 5૫૬૦૮ 1૩૦૬૦૦૫1૦18 701) ને! કિસાને! 
સ'પૂણું લાભ લઇ શકે એવો યોજના કરવી. એવી જ રીતે ગણુ 
ગ્મને નાળાચેરીની ખેતો કરતા કિસાને નુ ડહ્ષષ્યુ કરવું. 


૨૬. સહકારી અને રાજ્યના કાખુ નીચે વેચાણુ થાય એવી 
જના કરીને વેપારીએ! મારફતે થતા !કસાને!ના શે।ષણુનતે અટ- 
ગું. “ધર્માદાને' નામે જે રકમ વેપારીએ કાપે છે તે બધાં ફ ડે 
કસાન સ'સ્થાએને સૉંપી દે" 
 શૈછ. કિસાનેને દુષ્કાળમાંથી બચાવવાના આશયથી નહેરની 
ચોન્ટ્ના વિસ્તાર્વી. આવી મુસ્ક્લીઓમાંથી કિસાનો બચે એવે 
ગ્રતિબધ કરવો. જમાનદારી ગિસ્તાગ્માં તળાવો સુધરાવવા માટે 
૬”ડે। સ્યાપતરાં, નહેર અનૅ પાષ્ત્ી પુરૂં પાડવાની યોજનાને સુધારવા 
માટે પૂરતી અઆથિક સહાય આવવી. 


૨૮. વાડીએ ના અન એવી બીજ ખેતીનો તિકાસ સાધવે!. 
ખેતીની તદ્‌ત નવી વેસુ!નિક પહતિના પ્રચઃર માટે સસ્તા અને 
તપાસાએલાં બી અન ખાતર પૂરાં પાડ 1. દેશના ઓવ્રોગક અને 
' ગુષિ-વિષયક્ર કાર્યક્રમ કિસાન સભાઓની મલાહ અને સહકારથી કરવા. 


ર૯ ઢોર આગ અને ત'દુરસ્તોના 3િમાને! પ્રમધ કરવે!. 


_ કઢ૦. પ્રતેક ગામડાનાં નાગશ્કિ ઢાચૌના વહિવટ માટે મામ્મ્‌ 


પ'-ાયતોની સ્થાપના થાય અને એમને નહેરના પાણીની વ્યવસ્થદ.... 
સોંપવામાં આવે. હ 


૩૧. ક્રિસાનો અને કામદારો પાસેથી લાંચ લેનાર અમલદારે * 
( ખાસ કરીને બાંધકામ, મહેસૂલી, રેલ્વે, આબકારી અને પોલીસ- ' 


જયાતું ) સામે પગલાં ભરવાની સત્તા કિસાન સભાએાને આપવામાં - 
આવે, અને આવા જઅખલદારેને લાંચ આપવાની જેને ધરજ પડે. 
છે એવા કામદારો અને કિસાનોને લાંચ આપવા બદલ દોષિત 
ગણુવામાં ન આવે. 


૩૨. કિસાને। માટે એક નાકારીને! કાયદે કરવે।. 


૩૩. પુખ્ત વયના મતાધિકારની અને વ્યવસાયાતમ. 
પ્રતિનિધિત્વ ( પ૩૦૮દાંબાતો ન રર[૩૮૦ડ૯ાધ્લધં૦1) નો * 
દાખલ -થાય. 


૩૪. કિસાન-વિરેધી, કામદાર-વિરોાધી અને રાષ્ટ્ર, 
એવા બધા કાયદા, ધરમાનો અને નિયમનેો-બ્રિટિશ હિ'માં * 
હિંદી રાજસ્થાનોમાં ૨૬ થાય; અને કિસાન કામદાર કે રાજકીય 


ચળવળને અગે સજા પામેલા કે નજરકેદ ભોગવતા કેદીઓને સુક્તિ 


આપનામાં આવે. 
૩૫, આથિ ક કે રાજકીય સ્વાત'ત્યની લડતમાં ભાગ યા 


કારણું અથવા તો આથિક મદીના સમયમાં મહેસૂલ કે ભોડુ ન 


શરી શકવાના કારણે જે કિસાનોની જમોને જત થઇ હેમ તેમતે ક 
તેમની જમીન પાછી આપવામાં આવે. ક 


૩૬, મધત અને કૂર્જીઆત કેળવણીની પ્રથા તારકાલિક ય ક 


કરવામાં આવે, અને મફત વેદકીય અતે ત'દુરસ્તી વિષયક સહાય હ 
*પવાને। પ્રબધ કરવામાં *્આવે, પીવાના પાષ્ઠ્ીની ષોગ્ય જ્યવસ્થદ 


કરવામાં આવે, રાષ્ટ્રીય ધોરણે મકાને પૂરાં પાડવાની યે।જના થાય. -.:' 


ી ૬૨ સપ્લ્વ્ક 

૩૭. ખઅર્ધાંજ કિસાનોને ઉથિયારા ધારષ્ું કરવાને! 
ગભધિટાર બળે. મી 
! શાહુકારોના ખેડુતો ઉપરના દેવાં નાબુદ કરો. 
રૃવાં પેટે શાહુકારોના હાથમાં જતી રહેલી જમીને 
ખેડુતોને પાછી આપે. 


ગણાતનુ' નિયમન કરી જથુક ખેડ હુક આપે।.. 


ગુજરાત કિસાન સભાની કચેરીઓનાં સરનામાં 
વૃ. ડી. એમ. પાગારકર 
” શુજરાત પ્રાંતિક કિસાનસભા અતે સુરત જિલ્લા કિસાનસભા 
 થીમડાચેક : સુરત 





૨. ખેડા જિલ્લા કિસાનસભા 
કિસાનભવન ( જૂની દિવાસળોની મિલ ) 


ઉમરેઠ 
૩. -શામચ'% કોશિક 


ચથ્ચિષ પચમહાલ કિસાનસભા 


ડ્‌ નીચવાસ બજર : ગોધરા 
જઃ ' કમળાશા” કરે લઃ પડયા 


દાહેદ ઝાશેદ ખેડૂત સ'ધ 


રાહ” 
પ. ઇદુલાલ યાજક 


'ગ્રસુખ, મુજરત પ્રાંતિક ફ્િસાનસભા 
ચ'દ્રભાઈ ભટ્ટ 
મંત્રી, અમદાવાદ જિલ્લા કિસાનસભા 
પ્રાથના સમાજ : આસ્ટોડિયા રોડ-અમદાવાટ 


જે લોકે ખેડુતોને ભુખે મેરી શાહુકારો અને 
“ જમીનદારોને આપવાતુ' કહે છે' તૈએ ખેડુતોના 
અને સમસ્ત માનવ જાતના ડુસ્મને! દે 
શ્રી. ઈન્દ્રલાલ યા  . 
પ્રઝુખ 
ગ્રુજરાત પ્રાંતિક કિસાન સભા 


જ 


પ્રકાસક;- ચ'દ્રભાઈ કા. ભટટ, મંત્રી જિલ્લા કિસાન સભા. 
મુદ્ક : હરિલાલ મંગલાલ ભટ્ટ. 
ભારતી મુદ્રણાલય, ખાડિયા, ગોલવાડ, ચ્વમદાવા૬. 


